CAN NEWYDD, 

Yn rhoddi hanes yr amgylchiad hyuod a gyjperodd 
le yn ddiweddar yn Llantrisant, pryd y darfu i’r 
enwog Ddr. PRICE wneyd ymdrech i gremato Deu 
gorff losgi gweddillion ei bientyn, yn lie eu claddu, 
Darfu i’r fflamiau dynu sylw ei gymmydogion, a 
daeth nifer ohonynt i’r He yn fuan, a rhwystrasant 
y Dr. i gario allan ei amcanion. 

Holl drigolion siroedd Cymru, 

Dewch, gwrandewch ar newydd ganu 
Am ryw drwstan dro cynddeiriog 
A wnaeth Doctor o Forganwg. 

Cydgan. —Doctor Price garia’r dydd, 

Doctor Price garia’r dydd, 

Er bod llawer yn ei erbyn 
Y mae’r Doctor óto’n rhydd. 

Drydydd dydd ar ddeg o Ionawr, 

Cafwyd rhyw olygfa ddirfawr, 

Llosgi corff ei bientyn tyner— 

O’r fath weithred drist ysgeler ! 

Mae ei gredo yn rhagori— 

Beirdd a derwydd yw ei gwmpeini; 

Careg siglo yw ei bwlpud, 

Ac ni chreda ef mewn ail-fyd. 

Chwaith mewn cyfraith tir na nefoedd, 

Mewn priodas nac mewn angladd, 

Ond cyd-orwedd mewn anlladrwydd, 

Dyna fwynhad Price y derwydd ! 

Ffodd i Ffraine ar ol y Chartists, 

Ac fe luniai ’i dad ei ewyllys ; 

I’w frawd i’engaf row’d y moddion— 

Dr. Price nid oedd yn foddlon. 



Torodd pen ei dad ei hunan— 
Aeth â’r penglog hwn i Lundain, 
A chytunodd y mëddygon 
Fod y ’wyllys yn annghyfreithlon. 


Yn Llantrisant mae ei drigfa, 

Yn llawn cyfoeth, maeth, a raoethau, 
Ac yn cysgu gyda’r forwyn, 

Enw hon yw Gwen Llewellyn, 


Ganwyd iddynt blentyn gwrryw, 
Gwrthododd ef gofrestru hwnw, 
Gan ddweyd mai ar y gareg siglo 
Byddai’r Derwydd yn bedyddio. 


Ac mai ei enw, os cai lwyddiant, 
lesu Grist o dref Llantrisant; 
Ond y plentyn a fu farw, 

A’i fwriad oedd eijosgi’n lludw. 


Casglu wnaeth i ben y mynydd 
Tar ac olew, a phob tanwydd ; 
Yn y fflamiau ’roedd y baban, 
Idd ei losgi mewn hen gasgen. 


Miloedd lawer gasglant yno— 
Pawb mewn bwriad idd ei rwystro 
Ac er fod ganddo arfau saethu, 
Awd â’r Doctor i’r gagendŷ. 


Dnw a’n cadwo rhag fath grefydd, 

Ac rhag llosgi cyrff ein gilydd ; 

Ond ein claddu yn y ddaear, 

Fel cawn godi mewn cyfiawnder. 

HUGH ROBERTS 

(Pekerin Môn). 


Rhybydd. — ISTid oes caniatad i neb argraffu y gâîi hon 
heb gydsyniad yr Awdwr. 


3 



A NEW SONG. 


Giving an account of the strange occurrence on 
Llantrisant Mountain a few weeks ago, when Dr, 
PRICE endeavoured to cremate the remains of his 
infant child in a cask containing paraffin oil The 
flames attracted the attention of the neighbours, 
who ascended the mountain in thousands,. and 
prevented the Dr. carrying out his intentions, 
although the body had been slightly touched by 
the fire. He was taken into custody, and com¬ 
mitted for trial by the magistrates. The case was 
heard at the late Assizes at Cardiff, where the Dr. 
most ably conducted his own defence, and came off 


Attention give, and listen all 

To my new song—come great and small- 

Strange adventures, if you’ll listen, 

Of a Doctor in Glamorgan. 

Chorus. —Doctor Price is the man, 

Doctor Price is the man, 

He has licked them all at Cardiff— 
Catch the Doctor if you can ! 


Thirteenth day of January 
Did he try to burn the baby, 

But the sight of flaming fires 
Drew the notice of the neighbours. 


His belief is very funny— 

He’s a Druid, dresses rummy ; 

While the Rocking Stone’s his pulpit- 
Says he hasn’t soul or spirit. 


Laws of heaven he won’t believe 
Laws of earth are only treason ; 
Doesn’t like a proper funeral— 
Likes to live with a young damse 


4 

Once he joined the Chartist party, 
But ran off to France quite handy ; 
His father’s will left him a shilling— 
To this, of course; he was not willing. 

So to gain back all his fortune 
His father’s skull he took to London ; 
With the doctors in his favour, 

He won the money from his brother. 

Hear Llantrisant he is staying, 

Rich and wealthy is his living ; 

With a servant he is dwelling, 

And her name is Gwen Llewellyn. 

Then was born the little baby— 

To register he thought a pity ; 

On the Rocking Stone his fancy 
Thought it fit to name the baby. 

And this name he called the infant : 

“ Jesus Christ, born at Llantrisant 
He died the 10th of January— 

The Doctor tried to burn the body. 

On the mountain he did gather 
Tar and pitch, and also timber ; 

In a cask he put the body 
To be burned—Oh ! what a pity Î 

Hundreds hurried up the mountain 
Just in time to stop the rash man ; 
Although he had the ammunition, 
They took the Doctor to the station. 

May we never have cremation 
In the style I know did mention ; 
Wheti we die, be buried safely 
With a hope to rise to glory. 


